ER COFFADWRIAETH a = | et 
Ddienyddiad Wm. Williams, 19 oed, yn Aberhonddu, Ebrill 23, 


1561, am lofruddio ei fodryb, Ann Williams, yny ag ae ve 
mhlwyf Talgarth, Swydd. Frycheiniog, Hydref, 1860. 


Cuwr Gymry manwl mwynion, yn fawrion ac yn fân, 
Cydneswch yma'n grynoi wrando galar gan; 

Yn Aberhonddu gwelsom drallodion trymion frist, 

4) herwydd byw'n anufudd, a gwrthod crefydd Crist. 


© fewn i i Swydd F rycheiniog bw r annbrugarog waith, 
Bydd cofio am y driniaeth er helaeth amser maith 

G yflawnwyd mewn modd cuaidd, anweddaidd iawn yn wir, 
Y weirhred wnaed mor eglur, a gofir amser hir, 


Mab ieuanc oedd mewn dyddiau mae 'n ddiau yn y byd, 
Ei fodryb a lofruddiodd o'i wirfodd yn ddilid ; 

Ac am eì waith ca'dd farw, O chwerw angau trist ! 

Yn bedair blwydd ar bymtheg, mae miloedd yno'n dyst. 


Yn y Ffawydden gwnaethpwyd y weithred hynod hoa, 
O ïewn plwyf Talgarth odiaeth, er alaeth i bob bron ; 

Ei fodryb a lofruddiodd o'i wirfodd yn y fan, 

Drwy'i saethu yn ei chadair, mawr drymder ddaeth i'w ran, 


"Nol iddo ef ei saethu, gwnaeth methu mynd i ffwrdd, 

Ei chwaer a glywai'r ergyd, anhyfryd oedd y twrdd; 

Ac wrth y drws y gwelodd, a dywedodd wrthi'n flin, 
O Charlotte, modryb saethodd yn rhywfodd heddyw ei hun, 


Yr oedd bryd hyny'n wyìo, a'i ddagrau'n llifo i'r llawr, 
Wrth draethu am y weithred anynad hon yn awr; 





1 ffwrdd yr. aeth i geisio, mewn cyffro y pryd hyn, 
Am wraig i olchi ei fodryb, a'i galon mor ddigryn, 


Ei ddal a pw'dd y llofrudd, annedwydd iawn eì nôd, 
A'i gyrchu wnaed i'r carchar mewn galar îs y rhod, 
Am wneuthur y fath weithred anynad galed gur, 

Ac yro bu dan 2Ìoion, ai galon fel y dur, 


Mis Mawrth ca'dd ddod i'r frawdlys, boed hysbys i 
chwì gyd, 
Ger bron y judg 

chawsant ef y 
? wneuthur 


pryd I hyny o un fryd, 
ìi idiog yn y lle, 


AD LT SERENE IR 
¢ 


On Tuesday morning hundreds of persous assembled in 


the Gaol at Brecon te. view the execution 
of this unfortunate criminal. The Sherifs with their 
usual attendants arrived at the prison, and proceeded 
to the condemned cetl, where they found the chaplain 
engaged in prayer with the wretched man. After the 
usual formalities had been® observed, 
ducted to the press-room. 'The executioner then com- 
menced piniouing ins arms, which was soon. completed, 
during which tne the prisoner seemed to feel -the 
most intense mental anguish. He walked with a fal- 
tering step 4n the mouraful procession, preceded by. 


front. of 





For agold Nuoded dupes 4 wel deserve to'di 
To pardon me, poor sinner, I'll pray to God on high ; ; 
' My aunt so very cruel I took her life away, 

Without any provocation on that unhappy day. 


he 


From my own mother's dwellin$ I went.and took my gun, 
Amd when it was convenent the dreadful deed was “dene, 
In her chair I shor her wher by the fire side, 

Aud tempted thea by Satan this awful crime to hide. 


Fe to obtain her money { had made up my mind, 
o do this horrid wurder on one that was so kind ; 

a soon was apprehended and took to Brecon. ol, 

Confined and well secured—my sorrows to bewail. 


| 
| 
t 
} 
1 





i 


My name is William Williams, I cannot happy be, 
For soon 1’) bave to suffer upon the gallows tree : 

"Tis a shocking thing to murder the “Holy Scriptures say, 
— And sîn against the Almighty ta take man’s lite ana. 


me 
- 


they were con- |. 


'Nol boli y med on a'r tystion oll bob un, 

'Roedd pawb mewn gair yn gwirio, gan Ìwyr gondema 
nio'r dyn; 

A'r rheithwyr wnaent cyduno mewn g: iriau yno ar g'oedd, 

Yn mrawdlys Swydd Frycheiniog, g>m ddweyd mai euog 
oedd, 


Y Barnwr wrth gyhoeddi pryd hyny'r ddedfryd 'roes, 

Gan ddywedyd, William Williains, gwnewch werthfawr- 
ogi'ch oes, 

Yn enog ìawn fe'ch cafwyd, 'nawr profwyd chwi yn wir 

I ddyoddef cosp marwolaeth hyd eitha'r gyfraith glir. 


Etch modryb a laddasoch. chwi wnaethoch o un fryd 

I foddio'r celyn diafol anynol yn y byd, 

Er mwyn meddiannu eì chyfoeth, fnor annoeth aethoch 
chwi, 

Heb ofni myn'd a'i bywyd, o'r byd fe'i gyrwyd hi. 


Gweddiwch bellach beunydd ar Lywydd nef a llawr, 
Am faddeu eich pechodau er mwyn y Meichiau mawr, 
Eich tymhor byr defnyddiwch tra byddoch yma'n byw, 
Rhag myned yn anmharod oddiyma ìi wyddfod Duw, 


I'r carchar 'nol fe'i gyrwyd hyd ddydd y ddedfryd ddu, 
Lle rhoddodd gweinidogion gynghorion iddo'n gu; 

Danfonwyd-rhardeisebion gan fawrion drosto e', 
,Er mwya cael cadw bywyd yradynyn ylle 


Er byny ya mis Ebriil ymgynull torf a wnaeth 

At garchar Aberhonddu i i'w wel'd mewn cyffion caeth, 
I melee yno'r llofrudd yn dyodde'n brudd ar breu, 
Âm deg o'r gloch y bore, heb amheu, ei oes i ben. 


Mewn hyder 'rwy'n dymuno, eyn rhoddi heibio'm cân, 
Boed hyn o dro'n rhybuddion i fawrion ac i1,fau,. 

Rhag dilyn ffyrdd y diafol, arswydol dan y nen. 

Duw'r nef o'i râs a'n cadwo, gwnawn ell ddymuno, Amen. 


E. PFI (Ieuan o Efiou. 


PRES FRS PAS. 


the Reverend Ordinary, who read in a loud, voice the 
Burial Service. On arriving at the steps leading to the 
scaffold, le tremulously thanked the Sheriff, the Chap- 
lain, aud the Governor and prison officials. for their 
kind attention to him during his confinement, and then 
slowly mounted the scaffold. Directly the unfortunate 
creature. was seen by the crowd, a death-like silence 
prevailed among the vast mu ltitude of people, and a 
mneurnful murmur was heard to fail from their lips. 
The executioner having adjusted the rope, and drawn 
the cap over his. eyes, the bolt was withdra wn, and ‘the 
wretched man launched into eter rnity. 


My sins they are so many, on earth there’s none can tell, 
I do'nt deserve forgiveness, nor happiness to dwell, 
\mong the saints in heaven, ou :sod’s right haud above, 
To join the blessed angels we al! must learn to love. 


O may the Lord have mercy, and teach me low to pray, 
To meet hin withont fear at the great judgment day, 
And make my soul to glory, although I went astray 

And done the brutal aurder in a most dreadful way. 


‘To Brecon town on Tuesday there came unto the place 


To see the last of Williams who suffered in disgrace, 
Seme thousands ef young people, aud many others too, 
The sight it was bear trending —fr om earth was fore’d togo. 


Oh may it be a warning to old and young and all, 
And pray to God for mercy, \make ready î for the cally 
And to do no murder while/on this earth below, 

— Butlove our triends & kindeed, and kindness iothem shi 


} 
{ 





